Hujambo, mimi ni mbatizaji-nina swali-Ikiwa ungekufa leo, una uhakika kwamba ungeenda 
mbinguni? (Ikiwa ni hakika: Unaamini kwamba mtu anapaswa kufanya nini ili aokolewe?) Biblia 
inasema kuna jambo moja tu tunalopaswa kufanya. lazima ufanye ili kuokolewa - ni kwa imani pekee 
bila matendo (kwa kumwamini Kristo - Matendo 16:31). Ungependa ku kujua kwa uhakika? Kwanza 
kabisa, Biblia inasema kwamba sisi sote ni wenye dhambi - Kwa maana wote wamefanya dhambi, na 
kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo sote tuna hatia ya kusema uwongo, kuiba, kutamani, 
n.k. Na Biblia inasema kuna adhabu kwa dhambi zetu. (Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti). 
Kwa hiyo mshahara (au adhabu) tunayopata kwa ajili ya dhambi zetu ni kifo. Hii sio tu kifo cha kimwili 
lakini pia kifo cha pili katika kuzimu— Na waongo wote watakuwa na sehemu yao katika ziwa 
liwakalo moto kwa moto na kiberiti ambayo ndiyo mauti ya pili. Kwa hivyo sote tuna hatia, sawa? 
(Sote tunastahili kuzimu kama a adhabu kwa dhambi zetu). Lakini kuna habari njema - zawadi ya 
Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. (Unajua Yesu ni nani ni, sivyo?) Biblia 
inasema Yeye ni Mwana wa Mungu (Mungu aliyedhihirishwa katika mwili)- (Yeye ni nafsi ya pili ya 
utatu (Baba, Mwana na Roho Mtakatifu)). Biblia inasema kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi 
zetu, na kwamba alizikwa, na kwamba alifufuka tena siku ya tatu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya 
dhambi zetu zote na kutuokoa kutoka kuzimu. Wakati Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zenu na zangu, 
ni kana kwamba alikuwa amezifanya — alikuwa anaadhibiwa badala yetu **1Petro. 2:24. Biblia 
inasema wokovu ni zawadi. “” Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; wala hiyo 
haikutokana na nafsi zenu; ni zawadi ya Mungu. wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije 
akajisifu’’. Kwa hivyo ni nani anayelipa zawadi? Mtoaji au mpokeaji? Mtu - mtoaji. ((Je, tunapaswa 
kufanya lolote ili kupata zawadi? Mtu — Hapana)). Hiyo ni sawa - mtoaji hulipa kwa ukamilifu. Kwa 
kuwa wokovu ni bure, si lazima tutoe chochote kama malipo (hautegemei kazi zetu wala kwa 
matendo yetu wenyewe). Neema inamaanisha “kitu ambacho hatustahili” (tunastahili jehanamu, 
sivyo wokovu). Imani maana yake ni “’kile tunachoamini ili kuokolewa’’. Jambo moja ambalo Biblia 
inasema tunapaswa kufanya ili kuokolewa ni: “’ Mwamini Bwana Yesu Kristo, nawe kuokolewa’’. 
Kuamini kunamaanisha kuamini - haimaanishi kuamini tu kwamba Yesu yuko, lakini kuamini kweli 
Yeye ili atuokoe sisi binafsi. Kumwamini ina maana kwamba tunaweka imani na imani yetu yote 
katika kifo chake, kuzikwa na kufufuka kama malipo kamili ya dhambi zetu (ambayo inatuhakikishia 
uzima wa milele). Angalia mstari haisemi kwamba unapaswa kutubu dhambi zako zote, au kubatizwa, 
au kujiunga na kanisa, au kulishika amri, au kuwa mtu mwema- inasema tu amini. Na mara tu 
unapomwamini Kristo, utakuwa kuokolewa milele. Mungu huwaadhibu watoto wake kwa ajili ya 
dhambi zao hapa duniani, lakini howawezi kamwe kupoteza wokovu. Kwa hiyo, jambo moja 
unalopaswa kufanya ili kupokea zawadi ya uzima wa milele ni kumwita Yesu kwa imani. mkiri Yesu 
kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika 
umekufa, utaokoka. Kwa maana, Kila atakayeliitia Jina la Bwana ataokoka. Kabla hatujaliitia jina la 
Bwana, nina maswali machache kwa ajili yako - 1. Je, unaamini kwamba sisi sote wenye dhambi? 
(Ndiyo- Rum. 3:23, 1Yoh. 1:8), 2, Je, unaamini kwamba sote tunastahili jehanamu kwa ajili ya dhambi 
zetu (Ndiyo - Ufu. 21). :8, Rm. 3:4, Rum 1:18) 3. Je, unaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka ili 
kulipa dhambi zako zote na kukuokoa kutoka kuzimu? (Ndiyo- 1Yoh. 2:2), 4. Unaamini mtu lazima 
afanye nini ili aokolewe? (Mwamini/mtegemee Kristo- Matendo 16:31), 5. Je, kuamini (kumtegemea) 
Yesu pekee kunatosha au unafanya wewe pia. lazima uwe mtu mwema, ushike amri, utubu dhambi 
zako, na utende matendo mema? (Hapana - Rum. 4:5, 11:6), 6. Je, kuna jambo lolote unaloweza 
kufanya ili kupoteza uzima wa milele? (Hapana - kwa sababu ni zawadi - Yoh. 10:28). - Je, wewe 
binafsi unaamini nini kuhusu haya yote? Ikiwa wewe ni mwaminifu, ningependa kukuongoza katika 
maombi ili kumwomba Yesu akuokoe. Omba kwa dhati: “” Yesu mpendwa, najua kwamba mimi ni 
mwenye dhambi, na kwamba ninastahili kwenda kuzimu. Lakini ninaamini kwamba ulikufa kwenye 
msalabani, nikazikwa na kufufuka tena kulipia dhambi zangu zote. Tafadhali niokoe sasa hivi na unipe 
milele maisha. Ninakutumaini wewe peke yako kwa wokovu wangu - mbali na kazi zangu. Asante kwa 


kuniokoa, katika Yesu jina, Amina.” - Kwa hiyo, ikiwa umeamua kuliitia jina la Bwana na kumwomba 
akuokoe, wewe sasa umeokolewa milele - na haijalishi utafanya nini baadaye, huwezi kamwe 
kupoteza wokovu - kwa sababu ndivyo si ya kazi. Wokovu ni tukio la wakati mmoja (uliokoka pale 
ulipomwita kwa maombi). ” Yeye amwaminiye Mwana yuna uzima wa milele’”’ (Yohana 3:36). Sasa 
unajua unayo kulingana na Biblia. Marejeo - Warumi 3:23, (6:23a), Ufunuo 21:8, Rum. 6:23b, 
1Wakorintho 15:3-4 (Warumi 5 :8), 1Petro 2:24, Waefeso 2:8-9, Mdo 16:31, Warumi 10:9, 10:13 
(Ziada : Yohana 3:36, Ufu. 3:19). Tafadhali shiriki. Mungu akubariki. Thepreaching.com 


